WikipediA 


Wikang Khmer 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang Khmer /kmSBr/^ o Cambodian (natively rnsuitsi [p h i: 9sa: k h ma: e], or more formally t8HifnfLn 
[k h e£ma?ra? p h i:0sa:]) ay ang wikang ginagamit ng mga taong Khmer at ang opisyal na wika ng 
Cambodia. Ito ay isa sa mga prominenteng Austroasiatie na wika na na-impluwensiyahan ng Sanskrit at Pali 
lalong-lalo na sa mga dokumento ng mga hari at mga mongha sa pamamagitan ng Budismo at Hinduismo. 
Ang salitang ito ay naimpluwensiyahan din ng mga katabing bansa na gumagamit ng mga salitang Thai, 
Lao, Biyetnames at Cham. 

Mga sanggunian 

1. Oxford English Dietionary, "Khmer". 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Cambodia ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapaiawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Khmer&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Khmer&oldid=1647251" 


Huling pagbabago: 00:31, 6 Hulyo 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 


















